WicipediA 


Pashto 


Pashto yw iaith y Pathaniaid , grŵp ethnig sy'n byw yn 
Affganistan a rhannau o ogledd-orllewin Pacistan. Mae'n 
perthyn i gangen Iranaidd y teulu ieithyddol Indo- 
Ewropeaidd . Mae Pashto yn un o ddwy iaith swyddogol 
Affganistan, ynghyd â Dari. 

Rhennir yr iaith Pashto yn ddwy brif gangen neu dafodiaith , sef Pashto yn Affganistan a 'Pakhto' ym 
Mhacistan. Ysgrifennir y ddwy ddafodiaith fel ei gilydd mewn gwyddor sy'n addasiad o'r wyddor Arabeg . 


t) 


Argraffiad Pashto Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 


index.php?title=Pashto&action=edit) . 


^^MEginyn erthygl sydd uchod am Affganistan. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedi 
a.org/w/index.php?title=Pashto&action=edit) . 


Wedi dod 0 " https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Pashto&oldid=2275331 " 


Newìdìwyd y dudalen hon ddìwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 04:51. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creatlye Commons Attributlon-ShareAlike ; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 




















